Data Personol — 
Sut mae'n cael ei gasglu? 


WS MATTERS 


Taflen waith uwchradd 


Pa fath o 
ddata 
personol 
allai 
gael ei 
roi a'i 
gasglu yn 
sgil y 
gweith— 
gareddau Clicio ar hysbysebion 
ar-lein 
yma? 


Defnyddio ap mapiau ar-lein 


Ymuno â grwpiau 


Rhannu ffotograffau 


Anfon ebyst 


Chwarae gemau 
ar-leingames 


Defnyddio helpwr rhithwir 


Llenwi furflenni ar-lein 


